WicipediA 


Chmereg 


Iaith y Chmeriaid ac iaith swyddogol Cambodia yw Chmereg 
(iTl{vJlí§í p h i: asa: k h maie , neu'n ffurfiol IStíírTlfiJI k h e£ma?ra? 
p h i: 0sa:; Saesneg: Khmer ). Mae ganddi tua 16 miliwn o siaradwyr 
ac felly ail iaith fwyaf Awstroasiataidd yw hi ar ôl Fietnameg. Mae 
Sansgrit a Phali wedi dylanwadu'n fawr ar yr iaith, yn enwedig yn y 
cywair brenhinol a chrefyddol drwy gyfrwng Hindŵaeth a 
Bwdhaeth. 



Delw gwyr o Chuon Nath, 
gwarchodwr Chmereg modern ym 
Mhentref Diwylliannol Cambodia 


Wicipedia yn yr iaith 
-r Khmer , 

y gwyddoniadur rhydd, 
agored ac am ddim! 



Mae gan Gomin Wikimedia 
gyfryngau sy'n berthnasol i: 

Chmereg 



Egìnyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Chmereg&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Chmereg&oldid=5532056" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 14 Mehefin 2018, am 21:41. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 
































